જાગૃત ઉજાગર 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
(હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) દ્વારા નૂતન વર્ષ સ્નેહ 
મિલન - સરસ્વતી સન્‍માન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ 
આમ ત્રિવેણી મહોત્સવ ગત રવિવાર તા.૩૦ 
ઓકટોબર ના રોજ સવારના શ્રી પાટીદાર ભવન 
મુસાપેટ- હૈદરાબાદ મધ્યે પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ 
પ્રેમજી ગોરાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને આયોજન 
કરવામાં આવેલ હતું. 

સૌ પ્રથમ મંત્રી પુરૂષોત્તમ કરસન 
રામાણીએ મંચસ્થ મહાનુભાવોને સ્થાન ગ્રહણ 
કરાવયા બાદ દિપ પ્રાગટય સાથે બાળીકાઓ દ્વારા 
સ્વાગત નૃત્ય થયેલ. આગળનું સંચાલન મહામંત્રી 
હંસરાજ નાનજી દડગાને સોંપવામાં આવેલ. 

મહામંત્રી હંસરાજભાઈ નાનજી દડગાએ 
ઉપસ્થિત સૌનું શાબ્દિક સ્વાગત કર્યા બાદ પ્રાસંગિક 
પ્રવચનની દોરમાં સૌ પ્રથમ સમાજ ના પ્રમુખશ્રી 
કાંતિલાલ પ્રેમજી ગોરાણી ને સ્વાગત પ્રવચન માટે 
આમંત્રણ કરેલ. 

પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ પ્રેમજી ગોરાણીએ 
કાર્યક્રમ માં ઉપસ્થિત સૌને નૂતન વર્ષ નિમિત્તે 
અભિનંદન પાઠવેલ સાથે સાથે સમાજ દ્વારા 
નિર્માણાધીન દક્ષિણ ભારતનું પ્રથમ ઉમિયા માતાજી 
મંદિરના બાંધકામ ગતીવીધીની જાણકારી આપેલ 
તેમજ દાતાઓ તરફથી આવેલ સહયોગ બદલ સર્વે 
નો આભાર માન્યો હતો. આપણી ભાવી પેઢી માં 
સંસ્કારોનું સિચન કરવા માટે સંસ્કાર કેંદ્ર તરીકે 
ઉમિયાધામ માં વિકાસ નું કાર્ય ચાલુ છે. 

મંચસ્થ પ્રાસંગિક પ્રવચન આપનાર 
મહાનુભાવો ઉપપ્રમુખ કરમશીભાઈ ડાહ્યા પાંચાણી, 
ટ્રસ્ટી ચેરમેન દયારામ મેધજી દિવાણી, મહિલા 
મંડળ પ્રમુખ શ્રીમતિ જયાબેન કાંતિલાલ 
સોમજીયાણી - મંત્રી- દમયંતીબેન કિશન લીંબાણી, 
યુવા મંડળ પ્રમુખ રાજેશ લીંબાણી - મંત્રી રમેશ 


ગુજરાત સરકારે ગુજરાતમાં "સમાન 
સિવિલ કોડ” લાગુ કરવા માટે પહેલું ડગ માંડ્યું છે, 
સાંભળીને ખૂબ આનંદ થયો... એક રાષ્ટ્ર અને તેમાં 
નાતી-જાતિ કે ધર્મ-સંપ્રદાય આધારિત અલગ 
અલગ કાનૂન એ ભારતમાં જ હોઈ શકે!! સરકારી 
ફાયદાઓ લેવા માટે અને હક્ક માટે સમાન કાયદો 
પણ પોતાની મનમાની પ્રમાણે જીવવા માટે અલગ 
અલગ કાનૂની પ્રાવધાન એ બિનસાંપ્રદાયિકતા 
નથી પણ મા-બાપ તરફથી છોકરાઓને મળતું વધુ 
પડતું લાડ છે બીજું કાંઈ નહિ!! 


ભારત માતા એટલે જ કદાચ 
બીચાર અને લાચાર અવસ્થામાં છે અને અન્ય 
માતાઓ અને ફકીર, પીર તેમજ ઓલિયાઓના 
દલાલ તાગડ ધીના કરતા ફરે છે!! 
સરકારે "સમાન સિવિલ કોડ" લાગુ 
કરવા માટે બહુ મોડું કર્યું છે, પણ છતાંય વિચાર્યું એ 
મોટી વાત છે. પણ, સરકાર "જન નિયંત્રણ બિલ" 
લાગુ કરવા માટે એક કદમ આગળ વિચારે તો પ્રજા 
માટે ઉપકાર કર્યો ગણાશે!! કોંગ્રેસ અને આમ 
આદમી પાર્ટીએ સરકારને આ કાનૂન માટે સહયોગ 
આપવો જોઈએ... 


ભાઈ 
એ બધું છોડો અને દેશમાં સમાન સિવિલ કોડ, જન 
નિયંત્રણ બિલ અને ૦€// કાનૂન લાવવા તમામ 
રાજકીય પાર્ટીઓ જોડે દબાણ કરવું જોઈએ નહીં કે 
મફત વીજળી, પાણી, શિક્ષણ, આરોગ્ય માટે... આ 
થર્ડ અમ્પાયરનું માનવું છે!! 


શ્રી મંડ્યા જીલ્લા પાટીદાર સનાતન સમાજ 


શાણી જ મીલ મઘુર ખાતે લોખંડી 
પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ની જન્મ જયંતિ 
તેમજ કર્ણાટક રાજ્યોત્સ્વા સમાજ ના પ્રમૂખશ્રી 
જેન્તીલાલ મેઘજી રામાણી ના અધ્યક્ષ પદે કાર્યક્રમ 
ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ ઉજવણી માં સમાજ ના 
દરેક ઝોનથી વડીલો યુવકો તેમજ સમાજ જનો એ 
હાજરી આપી હતી. તેની સાથે સાથે મોરબી માં 
ગોઝારો અકસ્માત થયો છે જે મચ્છ નદી પર આવેલ 
કેબલ બ્રિજ તુટી પડતાં આ દુર્ઘટનામાં રી મડા 
દરેક વ્યક્તિની આત્માની શાંતિ માટે શ્રી મંડ્યા 
જીલ્લા પાટીદાર સનાતન સમાજએ 
લાગણી વ્યક્ત કરતા અશ્રુભીની શ્રદ્ધાંજલિ 


ન 
કરી હતી 


થી દરસ રખવા માગા છો 


ળું હિ 
હૈદરાબાદ - સિકંદરાબાદ સમાજ ના નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલન માં ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો 


છાભૈયા ની સાથે સભામાંથી પણ અનેક દ્વારા નૂતન ઉપસ્થિત સૌને નૂતન વર્ષ અભિનંદન પાઠવ્યા બાદ 


સરસ્વતી સન્‍માન કરતાં દાતા જયંતિલાલ રામજી 
સુરાણી અને સમાજના મહામંત્રી હંસરાજભાઈ 
નાનજી દડગા 


વર્ષનાં અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. ઘર ઘર સાંય પ્રાર્થના કરવા ભાર મૂક્યો હતો.આ 
ત્યારબાદ યુવા મંડળ ના મંત્રી સરસ્વતી પ્રસંગે શ્રીમતી દિનાબેન મોહનલાલ છાભૈયા, 
સન્માન કાર્યક્રમ નો દોર સંભાળેલ હતો. યુવા મંડળ ભગવાનદાસ પરબત પોકાર પણ નૂતન વર્ષ 
ના માનદ- મંત્રી રમેશ છાભૈયા અને તેમને સાથ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. 
આપવા યુવા મંડળ ના ઉપપ્રમુખ શ્રીમતી ગીતાબેન ત્યારબાદ કેંદ્રીય સમાજની પ્રચાર પ્રસાર 
લીંબાણી, સહ-મંત્રી મહોન લીંબાણી અને સહ-મંત્રી સમિતિ સભ્ય જસવંત સુરાણીએ કેંદ્રીય સમાજ વતી 
શ્રીમતિ વસંતાબેન લીંબાણી આપેલ હતો. નૂતન વર્ષ અભિનંદન પાઠવેલ તેમજ આ વર્ષ 
સરસ્વતી સન્માન કાર્યક્રમ માં વર્ષ સ્વર્ણિમ વર્ષ નિમિત્તે કૅદ્રની ત્રણે પાંખ નો આગામી 
૨૦૨૨ માં સારા માર્કસ થી ઉત્તિર્ણ થયેલ ધોરણ દસ સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ નું આગેતરૂ આમંત્રણ 
સુધીના ૨૭૨ વિધાર્થી બાળકો અને કોલેજોમાં આપેલ. સાથે સાથે આ મહોત્સવ ને સફળ બનાવવા 
અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થી ૧૩૯ ભાઈ બહેનો નું ધોરણ માટે રદ્દી થી સમૃદ્ધિ અભિયાન માં સહયોગ આપવા 
મુજબ દાતાઓ ના વરદ-હસતે ઈનામ આપી વિનંતી કરેલ હતી. 
સન્‍માન કરવામાં આવેલ હતું. ત્યારબાદ બપોર પહેલાં બાકી રહી 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ને ગયેલ વિધાર્થીઓ નો સન્માન કાર્યક્રમ પુરો 
સમાજ તરફથી દાતાઓની સાથે રહીને હોદ્દેદારો ના કરવામાં આવેલ.ત્યારબાદ મહિલા મંડળ દ્વારા રંગા 
વરદહસતે સર્ટિફિકેટ આપી સન્‍માનિત કરવામાં - રંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નું આયોજન કરવામાં 
આવેલ. સાથે સાથે સર્વે દાતાઓ નો સમાજ વતી આવેલ હતું. જેમાં આપણી સંસ્કૃતિ ની ઝાંખી ને 
સન્‍માન કરવામાં આવેલ. બપોરના સૌ સાથે પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવેલ. પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ પ્રેમજી 
મહાપ્રસાદ બાદ બપોરના ૨.૦૦ કલાકે બીજું સત્ર ગોરાણીએ પોતાના ઉદબોધન માં પણ મહિલા 
શુરૂ કરવામાં આવેલ. જેમાં સૌ પ્રથમ આધ્યાત્મિક મંડળ દ્વારા તૈયાર કરેલ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ને 
સમિતિ ના ચેરમેન- શિવજીભાઈ કાનજી લીંબાણીએ બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે આમાં આપણી સંસ્કૃતિ નું 


વરંગલ - કરીમનગર ગઝ્યોન સમાજ 


સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માં દેશ ભક્તિ ગીત પર 
જબરદસ્ત પ્રસ્‍તુતી આપનાર મિલટ્ટરી બેન્ડ પાર્ટી ની 
કલાકાર બહેનો, હૈદરાબાદ 


જતન થાય તેવા પ્રયાસ બદલ મહિલા મંડળ અને 
દરેક કલાકાર પાર્ટીસીપેન્ટ ને અભિનંનદન પાઠવેલ 
હતાં. 

અંતમાં સમાજના મહામંત્રી, 
હંસરાજભાઈ દડગા એ સર્વે આભાર માન્યો હતો. 


જે સંતાન બાપ જોડે લેવાની આશા રાખે 
છે તો શું એનો બાપ સંતાન જોડે લેવાની આશા ના 
રાખી શકે?? આ કડવું છે પણ એકદમ સત્ય છે 
આપણે રાષ્ટ્ર જોડેથી જે લઈએ છીએ એનાથી બહુ 
ઓછું પણ દેશને પરત આપી નથી શકતા!! 


માત્ર વોટ મેળવવાની 

લાલછાથી ખોટી જાહેરાત કરી લોકોને મૂર્ખ ના 
બનાવાય... જો હિંમત હોય તો "સમાન સિવિલ 
કોડ" ના કાનૂન બનાવવાની તરફેણ કરો... નહિતર 
તમે સ્વાર્થી છો તે સિદ્ધ થઇને રહેશે!! 

આજે વસ્તી નિયંત્રણ હોય તો દેશના 
મંદબુદ્ધિના માણસને પણ ખબર પડે કે ૦૨ બાળકોનું 
ભરણપોષણ સહેલું છે કે ૦૮ બાળકોનું??? 

શા માટે આ જન નિયંત્રણ બીલનો 
વિરોધ કરો છો?? 


મને કોઈ બીક નથી ભલે મારી આ 
વિચારધારાનો કોઈ પણ પક્ષ વિરોધ કરે... ભાજપ 
વિરોધ કરશે નહીં અને કરશે તો ઘરે બેસી રહીશ 
પણ ભારત માતા માટે લડતો રહીશ. 


જા સાંજ ગોઝારી હસે કોને ખબર? 

મચ્છુ હજુયે ભૂખી હસે કોને ખબર? 

માતા રડે,રડે ક્યાંક બહેન ને ભાઈ, હૈયા ફાટ રૂદન 
પિતા નું હસે કોને ખબર? 


પ બે જોડી પડી, તેને કંઈ ના પડી, 


આટલી ઇર્ષાળી હસે કોને ખબરખિલખિલાટી |_ 
જ ઝૂલતી હતી કેટલીયે જિંદગી , 


હાસ્ય તળે આંસુ ધગધગતું હસે કોને ખબર? 
ની દીસ્ત, સલૂણી સંધ્યા કાળજું કંપાવી ગઈ, 
ઢળતી સાંજ છેલ્લી હસે કોને ખબર,.." 


જુ 


નવવર્ષની શુભકામનાઓ 
દ મ 


ક તે 


1૦1 ગ્વિધ્ટા (રિ ૩ ”્વિધ્ટા(છવછંઘંં!વાં) 


8384ક858670/932ક868355 9320893567/9867611721 
૯% , ર 


શ્સ્ ઝે ક્ષ 


ક 


દ્રિ 
/ 


£/€ ૨૦૦1015 
રિટડદ્ળપ1'તા1દ 


8તવાવલૃઘટદ ।41તા। 
ગ્તિ'દધુ 1૦૫115 


_ઉથ0%ત ઉંકળબઈ 7776021631 


ઉપ 8,€2૬ ૯૦11 ૦ા0ધ ૦૪૪-1૯૦ા0તતાવં 
પ્રાવવલટ 1.રતવા|તા1,ઝિંડદ.પવતંબ્તંવાતલ 


૦ 


૦૭ 


ભરુચ સમાજ ૪ ધ્વારા ૫૦ વર્ષ [નામતે 
ભગવાન કથાનું આયોજન 


410 કચ્છ કડવા 1 પાદીદાર સમાજ, ભરૂચ આચીજત 


મે ભાગવત 


દ સડ કે 


દિકરી (નીયાણી 


સન્માન 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, ભરૂચ 
દ્વારા સુવર્ણ જયંતિ નિમિતે ભાગવત સપ્તાહ નું 
આયોજન કરેલ છે. ભાગવત સપ્તાહ ના પાંચમા માં 
દિવસે રોજની નીત્ય સમયે કથા પુરી થયા બાદ 
દીકરી (નિયાણું) નું સન્‍માન સમારોહનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યુ હતું. સૌપ્રથમ ગ્રુપ (પરિવાર) નંબર 
આપી ટોટલ પપ ગ્રુપને સભા પરેસદ માં આંન બાન 


શાન થી પ્રવેશ કરવામાં આવેલ. ટોટલ ૩૩૩ 
નિયાણું સાથે ક પણ સ્વાગત _ સન્માન 
કરવામાં આવ્યુ હતું. નિયાનીને ચાંદીનો સકિકા 


આપવામાં આવેલ. ૨૫૨ પરણેલી દીકરીઓ અને 
૮૨ કુંવારી દીકરીઓ નું સન્‍માન કરવામાં આવ્યુ 
હતું. આ સન્‍માન પરિવાર દીઠ સમાજની દિકરીઓને 
સ્ટેજ પર ભાઈ અને ભાભી દ્વારા તિલક કરી સન્‍માન 
કરવામાં આવેલ 

સન્‍માન બાદ ૧૦ થી ૧૨ નિયાણી અને 
જમાઈ દ્વારા પ્રસંગ ને અનુરૂપ પ્રવચન આપેલ. 
ત્યારબાદ સર્વે અલ્પાહાર લઇ છુટા પડેલ. 


રમેશભાઇ નું સ્વાગત સન્‍માન ભરૂચ સમાજ નાં ઉપ 
પ્રમુખ નારણભાઈ સાંખલા દ્વારા. 


ભાણજીભાઇ પોકાર કડોદરા નું સ્વાગત કરતા ભરૂચ 
સમાજના પ્રમુખ શિ શિદજીલાઇ પોકાર 


2₹:૪૬ 12497૬55332 ૦૮ %૦૦ ##૦ળડદ; 


1વ૬1૩૦1-૩10ટાાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞ 


ભરૂચ સમાજ આયોજિત છઠ્ઠા ર 
શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાનયજ્ઞ સપ્તાહ કથા માં કેન્દ્રીય 
સમાજના ઉપપ્રમુખ ભાણજીભાઈ પોકાર, દક્ષિણ 
ગુજરાત ઝોન સમાજ પ્રમુખ રમેશભાઈ પારસિયા, 
ઉપપ્રમુખ રાજુભાઇ, કેન્દ્રીય યુવાસંઘ પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ 
ગૌરાંગ ધનાણી, યુવાસંઘ ગંગાસાગર કાઉન્સિલ 
પ્રેસિડેન્ટ પ્રતાપ છાભૈયા, સુરત સમાજ પ્રમુ 
ઝવેરભાઈ રામાણી, ભરૂચ સમાજ ના અગ્રણીઓ 
ભરૂચ પ.પુ.ભગવતીશ્રી જયશ્રી દેવી ના મુખે 
ભાગવત થથાનું શ્રવણ કર્યું.... 


ડિ. કકે 

ભરૂચ સમાજ ની ૫૦ વર્ષ નિમિતે કથા 
આયોજન માં દીકરી પરીવાર નું સ્વાગત સનમાન 
કરતા સમાજીક અગ્રણીઓ.. _ 


જાદારસ્તા ૬૬-૬૯5-૪૭ | ₹1રરદ-૬૪૬૬૧૬%-૪-%ક૭?- | ઇ૪ઘ#રકછદ ૬: 


નૂતન વર્ષ સ્નેઠ (મલનનું આયોજન 


શ્રી તેલંગણાં - આંધ્રા કચ્છ કડવા 


પાટિદાર સમાજ ના વરંગલ - કરીમનગર ઝોન | 


સમાજ દ્વારા વરંગલ - કરીમનગર ઝોન નું નૂતન 


વર્ષ સ્નેહ મિલન ગત રવિવાર તા.૩૦ ના રોજ 
ગુજરાતી સમાજ ભવન, વરંગલ મધ્યે વરંગલ [[/ 
સમાજ ના પ્રમુખશ્રી અંબાલાલ લખમશી સાંખલાના | 


અધ્યક્ષ સ્થાને આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. 
સૌ પ્રથમ શ્રીમતી મિનાબેન મનોજ 
દિવાણી અને અલ્પેશ અંબાલાલ સાંખલા બન્ને સાથે 


મળીને નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલન માં ઉપસ્થિત સર્વેનું ! 


શાબ્દિક સ્વાગત - આવકાર કર્યા બાદ મંચસ્થ 
મહાનુભાવોનું સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ હતું. ત્યારબાદ 
મહાનુભાવો એ દિપ પ્રગટાવી સ્નેહમિલન ની શુભ 
શુરૂઆત કરવામાં આવેલ. 

નુતનબેન અલ્પેશ સાંખલા અને 
ડિમ્પલબેન નિલેશ લીંબાણી બન્ને બહેનોએ 
ઉપસ્થિત જ્ઞાતિજનો ને સ્વાગત ગીત રજુ કરી 
સ્વાગત કરેલ. 

વરંગલ સમાજ ના પ્રમુખ અંબાલાલ 
લખમશી સાંખલાએ ઉપસ્થિત સર્વેને નૂતન વર્ષ 
શુભકામનાઓ સાથે સ્વગત અને પ્રસંગીક પ્રવચન 
આપેલ. 

અન્ય મહાનુભાવોએ પણ પ્રસંગ અનુરૂપ 
પ્રવચન આપ્યા હતા. 

આગામી દિવસોમાં કેદ્રીય સમાજનું છઠું 
અધિવેશન તેમજ કેંદ્રીય યુવાસંધ નાં સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવ ની ઉજવણી અને કેંદ્રીય મહિલા સંધ ના 
૨૫ વર્ષ પુરા થતાં તેમનો રજત જયંતિ મહોત્સવ 
આમ ત્રિવેણી સંગમમાં ત્રણે પાખની ઉજવણી એક 
સાથે કરવામાં આવશે. એટલે સનાતની શતાબ્દી 


તેલંગણા આંધ્ર પ્રદેશ સમાજ સંગઠન ના વરંગલ - 
કરીમનગર ઝોન સમાજ નું નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલન 
માં ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો 


વરંગલ કરીમનગર ઝોન સમાજ નું નૂતન વર્ષ સ્નેહ 
મિલન વરંગલમાં સંચાલન કરતા શ્રીમતી 
મિનાબેન મનોજ દિવાણી 


મહોત્સવ ની જાણકારી આપવામાં આવેલ. 

આ નૂતન વર્ષ સ્નેહ મિલન નું સંચાલન 
વરંગલ સમાજ ના મંત્રી હિમમતભાઈ રામજી 
દિવાણીએ સફળતાપૂર્વક પાર પાડેલ. 

અંતમાં સૌનો આભાર માની રાષ્ટ્રગાન 
ગયા બાદ બપોરનું ભોજન લીધા બાદ રો પડા 
હતાં. પ્રયાર પ્રસાર 


વરંગલ તેલંગણા માં 
જલારામ જયંતિનું આયોજન 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મહિલા મંડળ, 
વરંગલ દ્વારા જલારામ જયંતી ની ઉજવણી 


[સોમવાર તા.૩૧ ઓકટોબર ના રોજ ગુજરાતી 


સમાજ ભવન મધ્યે આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. 


1 [સર્વે ભાઈ બહેનો સાથે મળીને ભજન કિર્તન કરી ને [| 


ભક્તિમય માહોલ સર્જાયો હતો. અહીં એક વાત 
ઉલ્લેખનીય છે કે સ્થાનિક મહિલા મંડળ ની બહેનોએ 


૨ [સાથે મળીને મહાપ્રસાદ પોતાના હાથે બનાવેલ 


હતો. રાત્રે જલારામ બાપાની આરતી - દર્શન 
કરેલત્યારબાદ સર્વે ભક્તજનોને પરંપરાગત રૂપે 


જમીન પર નીચે બેસી ને પાંગતમાં મહાપ્રસાદ [ 


પિરસાવા માં આવેલ. 


॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ॥ ॥ શ્રી ઉમિયા માતાય નમઃ॥ 


સહર્ષ જણાવવાનું કે નૂતન વર્ષ નિમિત્તે ઉમિયા પરિવાર, હિંમતનગર 
સાબરકાંઠા/અરવલ્લી જિલ્લાના કડવા પાટીદારનો 


નું આયોજન તા.૦૫-૧૧-૨૦૨૨, શનિવારના શુભદિને રાખવામાં આવેલ છે 
ર તો આ શુભ પ્રસંગે પધારવા અમારું હાર્દિક આમંત્રણ છે. 


૫-૧૧-૨૦૨૨, શનિવાર, : સાંજે ૪-૦૦ કલાકે 


દેવાય પાર્ટીપ્લોટ, અતિથિ હોટલની પાછળ, હડિયોલ રોડ, હડિયોલ 


ક્ટ 
ય! 

અ 
ર 


નોંધઃ આપના ગામના યુવાનો કાર્ડમાં આપેલ દ્વારાઓનલાઇન 
રજીસ્ટ્રેશન કરાવે જેથી ફોન નંબર સાથે સંકલન થઇ શકે. નદ 


નોંધ : કાર્યક્રમના અંતે ભોજન સાથે લઇશું. 


વરંગલમાં 
મહાપ્રસાદ તૈયાર કરતી મહિલા શક્તિ 


કેરે. ષે ટિ. નઇ. 


ા શ્રી ગોવર્ધનમઠ ઘુરીપીઠાધીશ્વર શ્રીમદ્‌ જગદગુર્‌ શંકરાચાર્યજી મહાભાગ ર 
હિન્દુ રાષ્ટ્રનિમણિ સંકલ્પ પૂર્તિ હેતુ રાષ્ટ્રોત્કર્ષ આત્મિયાન યાત્રા અંતર્ગત ' 
ર ભજ નગરે ઘધારી રહ્યા છે. ડર 


કેમજિરાઓીક, વાતામાં ર 


આ કક હિન્દુરાષ્ટ ઘર્મસભા 
|! હિન્દુરાષ્ટ સંગોષ્ઠી 


શ્રી ત્રડગ્વેદીય પૂર્વામ્નાય શ્રી ગોવર્ધનમઠ પુરીપીઠાધીશ્વર 
અનંતશ્રી વિભૂષિત પૂજયપાદ શ્રીમદ્જગદગુરૂ શંકરાચાર્ય સ્વામી * 
વ “શ્રી નિશ્વલાનંદ સરસ્વતી મહાભાગે' 
ઉદ્વોષણા કરી છે કે આવનારા સાડા ત્રણ વર્ષની અલ્પાવધિમાં ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનશે. 
જેનું એંશી ટકા કાર્ય પૂર્ણ થઇ ચુક્યું છે માત્ર વીસ ટકા કાર્ય બાકી રહયું છે તેની પૂર્ણાહુતી માટે 
શંકરાચાર્ય મહાભાગ દેશના અલગ-અલગ રાજયો માં રાષ્ટ્રોત્કર્ષ યાત્રા દ્વારા હિન્દુરાષ્ટ્ર ધર્મસભા 
તથા હિન્દુરાષ્ટ્ર સંગો ગોષ્ઠી આયોજીત કરીને જન-જાગરણૂ અભિયાન ચલાવી રહયા છે. 
રે #:સુવણ અવસરો-:ઃ મ 
વિ. સં. ર૦૭૯, કારતક સુદ ૧૩, રવિવાર તા. ૬-૧૧-ર૦રરના શુભદિને 


બપોરે ૪-૦૦ કલાકે. ર 


“હિન્દુ રાષ્દ્ર ધર્મસભા'' 


પદાર્પણ : સાંજે ૮-૦૦ કલાકે. (દર્શન હરિરામભાઇ રાજગોર, ઓધવબાગ-ર, માધાપર) 
સ્થળ : વ્યાયામ શાળા મેદાન, ગાયત્રી મંદિર સામે, 
વિ. સં. ર૦૪૯, કારતક સુદ ૧૩, રવિવાર તા. ૬-૧૧-ર૦રરના શુભદિને 
એવમ્‌ 
દ વિ. સં. ર૦૪૯, કારતક સુદ ૧૪, સોમવાર તા. ૭-૧૧-ર૦રરના શુભદિને 
સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે. : સંગોષ્ઠી, દર્શન, મંત્રદીક્ષા 


ક સ્થળ: ઉમા નગર, ભુજ-મિરાઝાઘર હાઈવે, ભુજ -કચ્છ.. રીન ફે 
ર 
હૈ 


૬ નિમંત્રક ૬: 
સ મફ્જગદગર શંકરાચાર્ય સ્વાગત સમી તિ, ભુજ 


સકાર્યકારી સંયોજકશ્રી: ,: ઉતારાયજમાન:: [ 
શ્રીનાનજીભાઈદવે શ્રી મોહનભાઈ ચોપડા 1 


(ઉમાનમર) ડર 
॥/1.9427235769 ॥11.9819222028 . 


1 દ & ઉપાધ્યક્ષ: 
શ્રી વિસ્ભતસિડજાડેજા શ્રીમંગારામ સમાલી 
ધ 01.9825052092 ॥1.9426490149 


વિશ્વના 
પેરાગલાઈન્ડિંગ સાઈટ થી ટેક ઓફ લઈ બાજુમાં 
આવેલ ધર્મશાળા અને ધોલાધાર પર્વત માળા ના 
ખ સ પેરાગલાઈન્ડિંગ કરવાની તૈયારી કરી 
[ધ 


કદા માનો જ ણ 
મહારાષ્ટ્ર જેઓ ખોંભડી કચ્છથી 


તેના મૂળ ધરાવે છે. તે પુણે, 
પિંપરી-ચિંચવડ સમાજ ના 
મહારાષ્ટ્રની મહત્વાકાંક્ષી 


બેડમિન્ટન નાં ખેલાડી છે. ૧૨ 
વર્ષની ઉમર છે અને ૦૮ વર્ષની 
ઉંમરથી બેડમિન્ટન રમે છે. તે 

૧૩ વર્ષથી ઓછી ઉમરની શ્રેણીમાં પુણે અને 
મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની ચેમ્પિયન છે. તેની નવેમ્બરમાં 
લખનૌ ખાતે ઓલ ઈન્ડિયા નેશનલ ટુર્નામેન્ટમાં 
મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરી બેડમિન્ટન 
રમશે. તેની રોલ મોડેલ તાઈ ઝુઇંગ છે. તેનું સપનું 
ઓલિમ્પિકમાં ભારતનું પ્રતિનિ દ કરવાનું છે. તે 


ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ અને મહેનતુ વ્યક્તિ નો સ્વભાવ | 


ધરાવે છે. એમની જિદ્દ વિજય પ્રાપ્ત કરવા કષ્ટ 
કરવાની પુરેપુરી ઇચ્છા ધરાવે છે. 

ભાવેશ રવાણી પુણે..દ111/ | ».. 630038 

યશવી ની ટીમ માં પસંદગી તેની કાબેલિયત ને 
આભારી છે. સહુ તેમને અભિનદન પાઠવે છે. 

યશ્રી ની સિદ્ધિ અને બુલંદી માટે તેના પરિવાર નાં 
વડીલો નો તે આભાર વ્યકત કરે છે.. 

સનાતન ધર્મ પત્રિકા શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર 
સમીતી શુભેચ્છા પાઠવે છે.. 


જર્યાતા પોયથાણી 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, સંભાજી 


નગર (ઔરંગાબાદ) અને કચ્છમાં દેશાલપર (ગું) 
ના વતની જ્યંતિભાઈ હિરાલાલ પેથાણી ગત ૦૧ 
નવેમ્બર ૨૦૨૨ ના પ્રસ્‍થાન કરી નાખ્યું છે. 


હિમાચલ પ્રદેશ ના કંગડા ડિસ્ટ્રીકમાં 
સૌથી ઊંચી બીજા નંબર 


ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર આ 


મહિનામાં વિશ્વભર થી પેરાગલાઈન્ડિંગ ના શોખીનો 
%#નબિર બીલિંગ ટેક ઓફ પોઇન્ટ માં આવી 


, મુક્ત રીતે ઉડવાનો રોમાંચ અનુભવે છે. 


આ ૩૦ દિવસમાં હિમાચલ પ્રદેશના 


વિવિધ પેરાગલાઈન્ડિંગ સાઈડ ઉપર થી ઉડાન 
ભરી ક્રોસ કન્ટ્રી ફ્લાઈંગ નો પ્રયત્ન કરશે. 


પેરાગલાયઝિંગ અઆતયાન 


સ્વ. વિસનજીભાઈ અબજી મેપાણી (માવાણી) 
ઉમર : 68 વર્ષ 
કચ્છ માં : દેશલપર (વાંઢાય) સ્થાનિક 
તા. 31-10-2022 


તા. 01 -10-2022 
સ્વ. પાનુબેન શિવજી વાધડીયા 
ઉમર : 77 વર્ષ 

વાલકા મોટા 


કચ્છમાં : 
હાલે : સિધ્ધપુર (ગુજરાત) 


«્યાન્સા 1ઇઈમાલય 


ધોબી,(કૂલુ) 


શિષ્ઠ, મનાલી (જોગની વોટર ફોલ) 
સોલંગનાલા, મનાલી 


રોહતાંગ પાસ, મઢી (૧૨૫૦૦ ફૂટ ) 
સ્પીતિ વેલી 
પેંગોંગ લેક, લદ્દાખ 
દિલ્હીથી પરત 
૧૯૯૫ માં પેરાગલાડિંગ ની શરૂવાત કરનાર 
જયંતિભાઇ ભારતભરના વિવિધ સ્થળો થી ૪૫૦ 
કલાકની પેરાગલાઈન્કિંગ કરી મરાઠવાડ માં 
પહેલા નંબર ના અનુભવી પાયલટ નો ઓળખ 
ધરાવે છે. મોક્ષ પેરાગલાઈન્ડિંગ એન્ડ એડવેન્ચર 
નામના ક્લબ હેઠળ પેરાગલાઈન્ડિંગ ના પ્રશિક્ષણ 
આપવાનું પણ કાર્યક્રમ આપવામાં આવે છે. 


#ન₹-.ઝ ૦૦૬-1૮૬ 
ડા1 [પતા ત/તા] 1110201) 5૭111૫૦૫ [૦. 186/187, શબ 1[40. 7,8,9, €॥પવંપતલ 


ઉતા વ॥॥તવાત્વા1 - ૩70201, ।વ11011, ઉતા - 


11વાંત. 


1121€૬1001॥1ાં નિપતતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


છર.-8૫૮૩ ૦૬૬1૮૬૬ 


201/130//32 - ॥113 


1વંડ11૦1૪છ॥્ઞાં - 


117. €. 
1/૦0. 4-91 94826 95508 


ક 


- ૪૦દ૩ 
811ત૫/€5119ાતાં - 


પણે/103 - 1દા શ 0.4 


॥/0. 4-91 78934 59459 


1/1/£4004%0 


ટાર,ા01ઇાલા ૬€૬14181ર20ર॥15૬ 


4. પ1.1/4૪૫૪૭&ા૩& 


પ્ખ્ટારઝાવાં - 
“લાતાલંગાતાં - 


1#9॥1:॥8&૩ઇ 

100. નઃ 91 98843 12266 
1/૦0. 4-91 98413 88663 
ઉ્ઝિનતાડિ 23412૬54 


100. 581 78428 05202 


નો. 


3ત|€5[101ત્ાાં - 


હૈ : 1લાતાં0ાત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


4.1૬. રરછા15 


4.1૬. 1110883 ગ્01. 110. 
1117ળણદાર 1(113૦ર1 દર .'્પઝ ૦ારબ્દાર ડાઇ: ગઞ।દરડ 


#4₹/0 ૦11૮૬ 
5૫૫૪૦ £*9૦. 186/187 શગ૦ ૨૦. €6 
વ્યાત્ત॥ાતાપ્યા11 - 370 201. 'વાધ્તાડ, વ્ઘાંલત્લયદ - 10તાંઝ. 


૬2૯20૦1 દાર ૦ 11(#7ળણદાર 1(##113૦ર1 ૬ર 


4૬/03 ૦11૮૯૬ 
₹1દ ₹4૦. 3, ૯૩૮૦પાતમ્ત ₹1૦૦૮, ગગ૦ £₹૨૦. 26, 
5૦૦૬૫૦૮ - 3, શ#/2#ઇપ €131પ2%/% “શ્ઞગઝ્યતતઇ૪ત્, વયામ્તાપ્રતાપ્ટ્૩૪3 
#હાધ્લ$, બઘાંછત્કદ - 370 201. 
દઇાપ્યતયદાઝપ્યાં (રરઘાતઝતમાં - 17૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


#1₹./8ઝ ૦1૮૬ 
45, ૦૦૦ક૭ાંતકા0ત €1૫૧૦૮૫૬૯, ૦પાવકધંધુઞગ્ઘા, 
1વા.0ંઝાયડતયતાં, ।વ.ઇત0), ૦પાંક#લદ - 370 140. 
“ગઝલુતાંડાઉણાપ્કાં રપઘતતાપમાં - 11૦0. * 91 99254 9૦૪૦4૭૪ 
0ાત્કાંછામ્યાં રપતા - 11૦. * 91 99784 49205 


